કાપડીઆ રમજ મંડળોના 


ધારાઓ. 


ઉ. આ મ'ડળીનું નામ કાપડીઆ રમુજી મંડળી ક- 
રીને રાખ્યુ” છે. 


૩, આ મડડળીમાં મેમ્બરોની સખ્યા વધારેમાં વ- 


ધારૈ 72 સુધીની રાખવામાં આવશે. 

૩. એ મ'ડળીમાં કઇ પણ્‌ ઉમેદવાર દાખલ થ- 
વાને ઇચ્છતો હોય તો, તેવા ગ્રહસ્થે. મજકુર મ'ડ- 
ળીના મેમ્બરને સુચના કરવી, અને તેવા મેમ્બરે દા- 
ખલ થનાર ઉમેદવારનું તામ, ધ'ધો, હેકાણુ વગેરે ન્ન- 
હેર કરીંતે દરખાસ્ત મૂકવી, નેતે દરખાસ્તને મ'ડ- 
ળીતા કઇ પણ્‌ મેમ્બર તરફથી ટેકો મળવો જેઇએ-ઃ 

૪. કલમ ૩ જમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના ઉમેદવાર 
ને વાસ્તે, ડયા મેમ્બરે દરખાસ્ત કરી, અને કયા મે- 
મ્બરે ટેકો આપ્યો, તે વીષયને લગતો સરડયુલર 
મજકુર મંડળીના મેમ્બરેની ન્નણુને માટે ફેરવવામાં 
આવ ય અને તે સરકયુલરમાં મત આપવા “ ખોલ્ટીંગ” 
(દ ડા) કયે દહાડે ને કેટલા વાગે તે તપાસવામાં આ- 
વશે, તે સઘલુ' જાહેર કરવામાં આવશે અને ત તેસ- 


મડળીનું 
નામ. 


મે”રેની 
સ પ્યા. 

નવા ઉમે- _ 
દવાર. 


નવા ઉમે- 
દવાર્‌ ની 
યોજના. 


નવા ઉ- 
મેદવારને 
વિષે મત 


નાપસન 
થએલા મે- 
મ્બરે. 


દાખલ થ- 
વાની ફી. 


ન્‌ 


સરક્યુલર “બોલ્ટી'ગ”તપાસવાની એક અઠવાડીયાની 


અગાઉ કાઢવામાં આવશે. અને “ખોલ્ટીંગ બાકસ” 
દીન આઠ સૃધી ખુલે મૂકવામાં આવશે. 

પ. કલમ ૪ થીમાં જણાવ્યા પમાણેના ““બોલ્ટીંગ”' 
(દડા) ખે જતના મૂકવામાં આવશે. એક સફેદ તથા 
ખીન્ન કાળા, તેથી જે મેમ્બરો! તવા દાખલ થનાર ઉમે- 
દવારેને મેમ્બર તરીકે ચુંટી કાહાડવાને પોતાની પ્રસ. 
તગી જણાવતા હોય તો તેવા મેમ્બરોએ સરેદ “બોલ્ટ” 
બોલ્ટીંગ બોકસમાં તાખવા; અને નાપ્રસંન કરતા 
હોય તે! તેવા મેમ્બરેએ કાળા “ બોલ્ટ ” બોલ્ટ બા- 
ડસમાં નાખવા. 

૬. કલમ પ મીમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના ખોલ્ટા, 
હેરવેલે દિવસે બહાર કાઢવામાં આવશે અને તે ખે! 
લ્ટની ગણત્રી એવી રીતે થશે કે, એક કાળા ખોલ્ટ - 
પડવાથી ત્રણુ સફેદ ખોલ્ટ નીકળી જશે અને એવી 
અણુત્રીથી જે જતના ખોલ્ટો વધારે થશે તે મત 
પાસ થશે, અને તેજ વખતે દરખાસ્ત કરનાર મેમ્બરને 
નવો આવનાર ઉમેદવાર મેમ્બર થઈ શકશે કે તહીં 
તે ન્નહેરે કરવામાં આવશે. 

૭. કોઈ પણુ નાપ્રસત થએલા મેમ્બરને ત્રણ 
માસ સુધી પાછો દાખલ ડરવા અથવા કરાવવાને 
કોઈ પણુ મેમ્બરે દરખાસ્ત કરવી નહીં. 

૮. આ મ'ડળીમાં દરેક મેમ્બરને દાખલ કરવાની 
રી, (એન્ટ્રન્સ રી) 3 ૨૬૫ અકે પ૨ રાખવામાં આ- 


વી છે. અને તે (એડવાન્સ), 
વશે. અને ત્યારખાદ તે. 
ગણાશે. ી 

€. દરેક મેમ્બરતું દરમાસનું માસીક હ . 
હવાન્સ એટલે આગાઉથી રૂપીઆ પ અ પાંચ લેવામા 
આવશે, 

૨2. કલમ ૮ મીમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના દરેક મે- 
મ્બરો આ મ'“ળીથી કલમ ૯ મીમાં જણાવેલા મા- 
સીક લવાજમે શ'વત. ૧૬૪૨ ના આશે! વદ ” સુધી 
ખધાએલા છે. 

દ? મજકુર મડળીના કોઇ પણુ મેમ્બર અયવા 
મેમ્બરોને ધોડે અથવા વધારે વખત ધેર હાજર રહેવું 
પડે અથવા કાંઇ ખાનગી કામ યા તે અગથની અડ- 
ચણુ આવી પડે, અથમા જે મ'ળી છોડીને બાહાર- 
ગામ જવું પડે, તો પણુ તેવા મેમ્બર અથવા મેમ્બ- 
રોએ પોતાનો સધળા હક તે મડળીના ફાયદા સારૂ 
આપી પોતાનું માશીક લવાજમ કલમ ૧૦ મામાં 


જણાન્યા પ્રમાણેની મુદત સુધી આપવું પડશે; અને 


તેમાં કોઈબી રીતનો વાંધો લેવાશે નહી 

દરે. આ મહળીના દરેક મેમ્બરને પોતાની સાથે 
ડઊાર ગામથી આવેલા પરોણા જણુ ખે કે ત્રણુને 
એકથી ખે વખતજ લઈ આવવાની છટ છે. 

દે૩ આ મડળીના મેમ્બરોને પોતાની સાથે પો- 

'તા મીત્ર જણુ એકથી ખેને માત્ર એક અથવા ખે 


મે'ભરેની 
મુદત. 


ગેરેહજર 
રહેલા મે" 
ખરે. 


ખહારગામ 
ના પરેોણા 


મીત્રોનેપ- 
રવાનગી. 


આઔતરર 
દ્રેઝરર્‌. 


“આનરરી 


1 


સેક્રેટરીત 


યા મેનેજર 


કમેટીન 
મેમ્બરે 


| 


ભર, 


છટ છે. તેથી આવી ગયેલા 
3 લાવવો નહીં. 
_.-દ ભોજનમાં કલમ. ૧૨ તથા 
. સખલા ગ્રહસ્ધોને સામેલ કરવામાં આવરો. 
“બને આવનારે ખાસ સભ્યતાથી વતવું જેઈએ. 

૧૫. આ મડળીના વહીવટ તથા નાણાં સખ'ધ 
દીશાબ રાખવાને આ મડળીમાંથી વધુ મતે એક લા- 
યક ગ્રહસ્થને ચુ'રી કાઢાડવો, અતે તેવા ગહસ્થને 
આ મ'ળીના સઘળા સભાસદો આતર ટેઝમ્રને 
નામે ઓળખશે તથા માન આપરી. 

૨૨. કલમ જપ મીમાં જણાવ્યા ઉપરાંત આ મ - 
ળીની સાધારણ રીતે મેનેન્‍૪ કરે તથા ચાકરો અને 
સરસામન વગેરેની દેખરેખ રાખે તેવા એક ગ્રહ- 
સ્થને વધુ મતે ચુંટી કાહાડવો., અતે તેવા શ્રહસ્થને 
મજુર મ'ડળીના સભાસદો ઔનરગમી સેક્રેટરી અને 
સેનેજરેને નામે ઓળખશે. 

ઉહ મજકુર મળીને લગતો વહીવટ કરવાને સ 
નીચે લખેલા ચ્હસ્થોનતી કમીટી નેમી છે અને તે 
એમની દેખરેખથી થશે. અને તેમાં કોઈખી રાતને 
જાઇ પણુ મેમ્ખરે।થી વાંધો લેવાશે નહીં. ર 
ડો।* દામોદર ઠાકર્‌શી મુલજી- 
ઠે? વલભદાસ વાલજી. 
હં!* દાચાદરે ગે!કલદાસ. 
1૮ લીલાધર્‌ જેમામ તારાણુજ. ઇં. 


પૃ 


હ માવજી મ્રેમજ તુલશૌદાસ. 
૨11* મનસોાહુનદાસ રમ». 
હ* રામજ લખમીદાસ. 

૨૮. આ મળીને લગતા પગારદાર માણસો જેવા 
ફે રસોઇઆ, ધાટી, માળી વગેરે માણસોએ દરેક મેમ્બ- 
રની સાથે સભ્યતાથી વતવું જોષ્એ. અને તેથી જે કોઈ 
ઉલટા ચાલે તો મેમ્બરેોએ કમ્પ્લેઈ'ટ ખુકમાં ફરીયાદ 
નોંધવી, અને તેવી કમ્પ્લેઈ'ટા ઉપર ખૌનરમી સેક્રેટરી 
તથા મેનેજરે પોતાતું ધ્યાન ખે'ચીને બ'દોબસ્ત કરશે. 

૯. કલમ ૨પ મી તથા ૨૬ મીમાં જણાના પ્ર- 
માણેના ગ્રહસ્થો પોતાની મેળે મન માનતું કામ સ'તોષ- 
કારક બનજવશેજ, પણ કદાચને છ મેમ્બરેથી વધારે 
મેમ્બરો તેઓની વતેણ'કથી અસ'તોષ થાય તો તેવ। 
અસ'તોષ થએલા મેમ્બરોએ આનરેશી સેફ્રેટરી 
તથા મેનેજરને તે વીશે જણુ કરવી, અને આનરેરી 
સેક્રેટરી એક અઠવાડીઆમાં જનરલ મીઢીંગ બોલાવશે. 
અતે તેમાં વધુ મતે જે ઠરાવ પસાર થશે તે પ્રમાણે 
અમલમાં આણવામાં આવશે. ી 

ર૬૦. આ મ'ડળીની જતરલ મીટીંગ દર છ મહીને 
મળવી જેઈએ અને કામ પડે તો, તે વખતની અદર 
પણુ ખોલાવી શકાશે. 

૨૨. કલમ. ૨૯ મીમાં જણાવેલી જન્જલ મીટીંગ. 
મજગકુરે મંડળીના પદર મેમ્બરો અથવા તે ઉષરાંત 
ડ્રાય તો કાયદાસરનતી ગણાય, અને તેવી મીઢોંગ આ ગળ 


પગારદાર 
માણસો. 


ટ્રેઝરર અને 
મેનેજરની 
વતણક. 


જનરલ 


મીટીંગ. 


જનરલ 
મીટાંગની 
સ પ્યા, 


માણસને 
ખક્લીસ. 


ભાંગટઢુટ. 


મ'ળીનું 
મકાન. 


"પાનગીવ 
પરાશવા- 
સ્તે મકાન. 


.. ફે 
5 


મ'ડળીને લગતુ કામકાજ ચાલી શકે,અને તે મીટીંગમાં 
જે ઠરાવ વષુ મતે પાસ થરૈ તે ઠરાવ ખાહાલ રાખવામાં 
આવશે. 
રેર. મજપુર મ'ડળીના પગારદાર માણસે! જેવા કે 
રસોઇ આ, માળી,ઘાટી વગેરેને કોઈ પણુ મેમ્બરે કોઇ 
પણુ જતની બક્ષિસ અથવા ઇઈતામ આપવું નહીં, 
અને જે પોતાને યાં કંઈબી સારૂ કારજ અથવા મો" 
ટો દહાડે હોય અને જેને આપવાને મરજી થાય તો 
તેવી બક્ષિસ અથવા પતતામ મજમયુર્‌ મ'ડળીના ઓન- 
રરી સેક્રેટરીને આપવું, જે એવી મળેલી બદ્ધિસો એ- 
કંઠી કરીને માણસોમાં વે'ચી આપવામાં આવશે, 
રેડે. આ મ'ડળીને લગતો સરસામન તથા કાચની 
જણુસો અથવા કાંઈબી ફૂરતીચર વગેરે જે કોઇ મે- 
મ્બર અથવા મેમ્બરની સાથે આવનાર છોકરાંઓ 
અથવા મોત્રેને હાથે નુક્સાન થાય તો તેવા મેમ્બરે 
તરતજ આઔનરરી સેષ્ઠુટરીને જણાવી. જેવી સ્થીતીમાં 
હોય તેવી સ્થીતીમાં લાવીને મૂકવું જઈએ. ી 
૨૪. આ મ'ળીનું મકાન મેમ્બરેને વાસ્તેજ રાત 
તથા દહાડો હરકોઈ વખતે ખુલ્લું રહેશે અને દરેક 
મેમ્બરને હરકોઈ વખતે વાપરવાની હૂટછે. ં 
૨૫. કોઇ પણુ મેમ્બરને કાંઇ જુભકારણુસર આ; 
મ'ડળીતું મકાન પોતાના ખાનગી વપરાશને વાસ્તે જેઇ-: 
તું હોય તો એક અડવાડીઆમાં ઓનર્રી સેક્રેટરીને 
ચેતવણી આપવી જેપએ અને ઓનગ્રી સેફ્ેટજે 


પ્ક 


 ભમષળીના મેમ્બરેને નનણુ કેરશે અને જે મેમ્બરો 
તરકૂથી વધુમતે કખુલ કરવામાં આવશે તે તેને 
તે વાપરવાને હુકમ આપવામાં આવશે. પણુ એક 
અથવા ખે દીવસથી વધારે વખત વાપરવા દીધામાં 
આવશે તહીં. 

૨૬. આ મ'ળીનો વહીવટ શ'વત્‌ ૨ક૪૨ ના આ 
શો વદ” સુધી ચલાવવામાં આવશે પણુ કદાચ મ- 
ડળીના મેમ્બરો મજકુર મ'૩ળીને। વહીવટ મુદત વધારી 
આગળ ચલાવવા માગતા હોય તો, ઉપર જણાવેલી 
મુદતની ખે માસ અગાઉ આનર્રી સેક્ેટરીને જણાવવું 
અને ઓનરેરી સેમષ્ઠેટરી તે બાબતને સાર્‌ જતર્‌લ 
સભા ખોલાવરેો અતે તે મીટીંગમાં જે વધુ મતે આગળ 
ચલાવવાને ઠરાવ પાસ કરશે તે! તે મુજબ દરેક મેમ્બ- 
રએ ચાલવું જઇએ અને કદાચ જે મેમ્બરો ઉપલી 
મુદત પુરી થવા બાદ નીકળી જવા માગતા હોય તો 
તેવા મેમ્બરોએ પોતાના સધળા હકો મંડળીના ફૂાય- 
દાને વાસ્તે આગળ ચલાવનારા મેમ્બરેને સોંપી દેવા 
ન્તેઇએ અને તેથી તે ઉપર્‌ નીકળી જનાર મેમ્બરનો 
કૉ હક રહે નહીં, અને તેવા મેમ્બરેને તીકળી જવાની 
છૂટ છે. અને નીકળી જનાર મેમ્બરને જે પાછુ દા- 
ખલ થવું હોય તો મજકુર મ'ડળીના નિયમો! પ્રમાણે 
એન્ટ્રન્સ રી વગેરે આપવી પડશે. અતે તે નવા 
ઉમેદવાર્‌ તરીકે પાસ થવો જેષએ. 


મહળીની 
મુદત, 


 મેબરેની 
 વતેણૂક.. 


ધારાની 
ખામી, 


ર“ 
૫ 


૨૭. ૧પ૫ર્‌ લખેલી દરેક કલમે પ્રમાણે દરેક મેમ્લ- 


રે ચાલવાને બ'ધધાએલા છે. પણુ તેથી ન ભને કોઇ 
મેમ્બર ઉલટો ચાલરે અથવા તો કોઇ પણુ મેમ્બરતી 


ચાલ ચલણથી મજકુર મડળીના છ મેમ્બરેથી વધારે 


મેમ્બરો અસતોષ થાય તે તેવા અસ તોષ થએલા 


મેમ્બરોએ તે બાખત વીશે આનરરી સેક્રેટરીને જનણ 


ફરવી, અને આનરેગી સેક્રેટરી એક અઠવાડીયામાં 
જનરલ મીટીંગ ખોલાવીને તે બાબત મીટીંગમાં રનત 
કરશે વધુ મેમ્બરો જે તેવા મેમ્બરને સારૂ પોતાની 
અસ'તોપી જણાવશે. તો! તેવા મેમ્બરને મજઝુર 

મ્‌'ડળીમાંથી બરતરષૂ તરતજ કરવામાં આવશે. અને 


૧૯." 


તેવા મેમ્બરેનો મળી સાથે કાંઈખી રીતનો હક રહેશે 


નહં. 
૨૮. ઉપર લખેલી દરેક કલમે! જો આગળ ચાલતા 


મજકુર મ'ડળૉના આટથી વધારે મેમ્બરતે ખામી ભ- 


રેલી લાગે તો તેવા મેમ્બરોએ આનરેર્‌ સેષ્ઠેટરીને 


જાણુ કરવું અને ઓનર્રી સેક્રેટરી એક' અઠવાડી- 
આમાં જનરલ મીટીંગ ખોલાવીને તે બાબત સભામાં 


મૂકશે ને જે વધુ મતેથી ઠરાવ કરવામાં આવશે ત 
પ્રમાણે કલમોમાં વધ ધટ અથવા સુબારો કરશે. 


“૭૦-૩૭ & 


- 7 : ૧- -4 
પાઈ 





